





જાગૃત ઉજાગણ 


સ્કુલ સુધી નો અભ્યાસ તો ખાલી આપણુ 
જનરલ નોલેજ વધારવા માટે છે... 







બાકી આપણા જીવનમા કામ આવે 
એવા પાઠ તો દુનિયા ભણાવે છે.... 


મા. શ્રી અશોકભાઈ તુલસીભાઈ લિબાણી 


કચ્છ મા કોટડા (ખેડોઈ) હાલે ઓઢવ, અમદાવાદ. 


આપ જ્યારે વિશેષ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી દુનિયાના વ્યવહારૂ પાઠ ભણવા ભારત સરકાર દ્વારા આપને 
અધિક કલેક્ટર અને અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટના પદભારની જવાબદારી સોપવામા આવી છે , અને આ 
બહુમૂલ્ય જવાબદારી નિભાવવા આપ સરકારી સેવામા જોડાયા છો ત્યારે શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર 
સમાજ એક પાટીદાર પુત્ર ની ગૌરવશાળી પોસ્ટે થયેલી વરણી માટે ગૌરવ ની લાગણી અનુભવે છે. 
આપ હજુપણ વધુ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી ખૂબ ખુબ પ્રગતિ કરો, આપના પરિવાર સાથે શ્રી સમાજ નુ નામ 
પણ રોશન કરો એવા શ્રી સમાજ ના આશીવાદ સાથે આપે પ્રાપ્ત કરેલી સિદ્ધિ માટે ખૂબ ખૂબ 
અભિનદન... 


કોરોના સક્રમણ સામે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, રાયપુર ની સુરક્ષા રુબેશ 


સર્વેસમાજજનો, 


આપણા મા કોરોના ના લક્ષણ જેવુ પ્રતીત થાયે ત્યારે પોતાને પરિવાર થી અલગ થઈ જવુ. 
વિશેષ પરિસ્થિતિના ટેસ્ટ રિપોર્ટપોઝીટીવ આવતા આપના સપક માં આવેલા વ્યક્તિઓ ને પોતાના 
સક્રમણ ની જાણ કરવી. 





વિશેષ નોધ લેશો... 


કોરોના ના લક્ષણ જેવી તકલીફ જણાયે રાયપુર અને નાસિક સમાજ ના સહયોગથી ડોકટરોની 
વિશેષ ટીમ નો પરિસ્થિતિમા પરામર્શ કરવા વિનતી. જેમની વિગત આગળ મુજબ છે. 


૧. ડૉ. ભરત ભાઈ, રાયપુર. -૯૩૨૯૧૦૮૬૧૩ 
૨. ડૉ.અમિતભાવાણી, નાસીક. -૯૦૯૬૨૦૭૬૫૪ 
૩. ડૉ. હાર્દિકસાંખલા, નાસીક. -૯૪૨૦૪૫૯૨૭૦. 


"વૈશ્વિક મહામારી કોરીૌના વાયરસ સંક્રમણ" અનુલક્ષીને શ્રી સમાજ દ્વારા, સમય-સમય પર 
સુરક્ષા માટેની ભલામણો સંચાર માધ્યમથી પ્રેષિત કરવામા આવેલ છે. સખેદ જણાવવાનું કે, કોરોના 
વાયરસ નું સંક્રમણ ધીરે-ધીરે શ્રી પાટીદાર સમાજ રાયપુર મા પણ થઈ રહ્યુ છે. તા. ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ 
ના સંક્રમણથી એક દુઃખદ ઘટના બની છે . માટેસદગત ના સપર્કમાં રહેલ દરેક વ્યક્તિને, કોરોના ટેસ્ટ 
/ આઈસોલેશન કરાવી લેવા સમાજની ભલામણ છે . 

શ્રી સમાજના નિવેદનને લક્ષમાં રાખી ઉચિત કાર્યવાહી કરવા વિનંતી સાથે સમાજના પ્રત્યેક 
નાગરિકને અનુરોધ કરવામાં આવે છે કે, કોરોના વાયરસ સંક્રમણ અનુલક્ષીને અનુશાસન પાલન ના 
માન્ય જે ધારા-ધોરણો સરકારશ્રી દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ છે, તેનો ચુસ્તપણે સ્વય પાલન કરીએ 
અને અન્યને પ્રેરિત કરીએ. અનુશાસન-પાલન જ એકમાત્ર સુરક્ષાની ઢાલ છે . 

શ્રી સમાજ ની ભલામણ ને અનુસરી પ્રવિણભાઈ ને સક્રમણ ની શકા જણાયી, ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ 
આવ્યો અને તેઓએ સબધિતો તથા યુવમડળ ના ગ્રુપમાં નિમ્ન લિખિત મેસેજ મોકલ્યો... 

માર્ડ ગ્રાપ સવ વગે મેર ગય શ્રી રામ || 


૧૨૫ ૯ ૧. ૧. ૫ 


મેગી તવિયત ૧૩.૮ સળીવ્ુનહી થી, ૧૮.૮ મેરેપિડ ટેસ્ત વગ્રાબે મયા થા, ગિસને મેરી 


રિપોર્ટપોસિત્વિગ્રાર્ડક।। 

3પ સવ સૅ નિવેતનબ કૈં વિ» મેરે સંપર્વઝ મેં ગ્રાબે વાતે વગેર્ડ મી વ્યત્તિઝ ૩પબે ૩પ વગે 
ઉપદ્ા'વ્વ1ઊ1€ વગેરોતાર્ડબ વગ્રતેવે | ઘરમે હંગ્ોરસ્વાસ્થ તામ તૈરહા હૂં 
ઘબ્યવાત, 
31પવગ ૩પબા 
પઘવીળ પેનમગી માર્ડ બાવગ્રાળી 

અમારા રાયપુરસમાજની ભલામણ ના અમલીકરણ નો પ્રવિણભાઇ નો મેસેજ એક પ્રેરણા દાયક 
છે. આવા સમયે કોરોના સંક્રમિત ના સપર્ક મા આવનાર સ્વંય જાહેર કરે તો જાણતા અજાણતા એમના 
સપકમાં આવનાર સચેત થાય તથા જરૂરી પગલાં ભરી શકે. માટે આ ભાઇએ કરેલી સ્વેચકાએ 
જાહેરાત સરાહનીય છે સાથે સાથે અનુકરણીય પણ છે માટે તેમને રાયપુરસમાજ, યુવામડળ ખૂબ ખૂબ 
ધન્યવાદ પાઠવી સાથે માઉમિયા ને પ્રાર્થના કરીએછીએ તેઓ જલદી સ્વસ્થ થાય... 


આશા રાખીએ જેમના સંક્રમણ રિપોર્ટમાં પોઝિટિવ આવે, પ્રવિણભાઈ ની જેમ જાહેર કરી 
અન્યોને આગોતરી ચેતવણી આપી મહામારીના કષ્ટ થી બચવા સહ્યોગી થાય એજ વિનતી.... 


વિનીતઃ- 
6 શ્રી પાટીદાર સમાજ, રાયપુર. 9 શ્રી પાટીદાર યુવામડળ, રાયપુર. 
રજૂઆતઃ- શ્રી વેલજીભાઈ ડાયાભાઈ રૂડાણી. - મહામત્રી શ્રી સમાજ. 


_| તા. કઇ 
(177 


તક, 








જન્મ દિવસ નિમિત્તે સદિર્ધ અને નિરામય જીવન ની શભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


[તૈ «ક». પચાર પ્રસાર સમિતિ--/ --ડઝઝ2-- ઝે 


હુ" ધર. 






વાઢાયક્ષેત્રે સ્થિત ઇશ્વરસાગરતા.૨ર૨/૦૮/ર૦૨ર૦ને શનિવારના ભાદરવા સુદ-૪ના ઓગની 
જવાથી સવારના ૯*૩૦ કલાકે શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ઇશ્ચવરઆશ્રમ, ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, રામ 
મંદિર, સાધના કુટિર, સ્વાધ્યાય પરિવાર સંસ્થાઓ તેમજ વાઢાયનાં ગ્રામજનો અને ભાવિક ભક્તોની 
હાજરીમાં વધાવવામાં આવ્યુ... 








સમગ્ર કચ્છમાઅને સાબરકાઠા જિલ્લામાં વરસાદ 


રસલીયા, ખોભડી, નેત્રા, કોટડા (જ) તેમજ અન્ય પથકમા વરસાદ. 





ખેડબ્રહ્મા, ભિલોડા વિસ્તારમા ૮ ઇંચ વરસાદ 


સાબરકાઠા અરવલ્લી છેલ્લા અઠવાડિયાથી વ્યાપક વરસાદ. 


ફા 


ડા ક ડો ધ 


સયોજક : મૂળવતરાય, નાગપુર. 





સમગ્ર વિશ્વ ની જેમ જ નાગપુર ની જનસખ્યા નાં અનુપાતે શહેર મા તો કોરોના ની અસર છે જ, 
પરતુ નાગપુરપાટીદારસમાજ મા પણ હાલમા કોરોના મહામારીનો પ્રકોપ વધ્યો છે . 


બદનસીબે હમણા હમણાં એક પુરુષ સભ્ય કોરોના મહામારી ને કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે. ક.ક.પા. 
સમાજ મા અત્યારે લગભગ ર૦ થી ૩૦ એક્ટિવ કેસો છે અને સારી ગણાતી હોસ્પિટલો ફુલ હોવાને 
કારણે જ્ઞાતિજનો ઘરમા કોરાનટાઈન થયા છે , અને વધારે પડતા કેસો સ્વસ્થ પણ થઈ ગયા છે . 


જરૂરિયાત વિના બહાર ના જવુ ને જે આવજાવ કરે તેમને ખાસ તકેદારી રાખવા માટેસતત સમાજ 
અને સરકાર વિનતી સહ આગ્રહ કરે છે.. 








કેન્દ્રીય યુવાસંઘ ની ટર્મ પુર્ણ થતા , નિયમાનુસાર તે અગાઉ કેન્દ્રની પસંદગી સમિતિ નું ગઠન થતું 
હોય છે , જે ગત માસમા થઈ ગયું છે . અને હવે દરેક રીજીયન માં પણ જ્યારે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થશે 
ત્યારે નવી ટીમ નુ ગઠન કરવા હેતુ પસદગી સમિતિ ની રચના બધારણીય જોગવાઈ મુજબ વિવિધ 
રીજીયનો માં થઈ રહ્યુ છે. 

ત્યારે, નવી ઉર્જા સાથે યુવા મડળ , રીજીયન અને કેન્દ્રીય ટિમ નુ [નિમણિ કરવા હેતુ મહાત્મા ગાંધી 
રિજીયનની આગામી ૨૦૨૦ - ૨ર ની નવી ટિમના ચયન માટે એક ચયન સમિતિની રચના કરવામા 
આવેલ છે. જે ચેરમન વિપુલ પોકાર દ્વારા સલાહકાર હરસુખ રામાણી ને સુપ્રત કરવામાં આવેલ. જે 
નામો નીચે મુજબ છે . 


૧) હરસુખભાઈરામાણી, કેન્દ્રીયસલાહકાર. 

૨) ચંદુભાઈભાવાણી, મ.ગા. તત્કાલીનપૂર્વપ્રમુખ. 
૩) પ્રવીણભાઈરૂડાણી, રિજીયનસલાહકાર. 

૪) વિઠ્ઠઠભાઇ ભાવાણી, રિજીયનસલાહકાર. 

૫) ભગવાનભાઈરવાણી, રિજીયનસલાહકાર. 

૬) ધીરજભાઈડાયાણી, રિજીયનસલાહકાર. 


- કેન્દ્રીય પસન્દગી સમિતિ સભ્ય 
હરસુખ રામાણી.. 


બાળક પર વિચારોનો પ્રભાવ 


વાણી જ મનુષ્યનુ સાચુ આભૂષણ છે. નાનપણથી જ બાળકને મીઠી વાણી બોલતા શીખવો. 
એ ત્યારે જ બને કે ઘરના બધા મધુર ભાષામાં વાત કરે. મિતભાષી અને મધુરભાષી વ્યક્તિ સર્વત્ર 
લોકપ્રિય બને છે. બાળકને હમેશા મધુર અને સત્ય વાણી બોલવાની ટેવ પાડો, જેથી બોલ્યા પછી 
આપણે શુ બોલ્યા તે યાદ રાખવું પડતુ નથી. 

ઉપવાસ સહેલો છે પણ સંયમપૂર્વક ખાવું એ અઘરુ છે...તેમ, મૌન સહેલું છે, સયમપૂર્વક 
બોલવું અઘરું છે. નહીં બોલાયેલો શબ્દ તમારો ગુલામ, બોલાયેલો શબ્દ તમારો માલિક. શબ્દની 
છીપમાં મોતી પાકે તેને મત્ર કહે છે . તમારા બાળકને શબ્દબ્રહ્મ-અક્ષરબ્રહ્મનો આરાધક બનાવો . 


ઈશ્વરે આપણને આખ બે આપી છે , પણ દર્શન એક ! 

કાન બે આપ્યા છે, શ્રવણ એક ! 

નસકોરા બે આપ્યા છે પણ શ્વસન એક ! 

જયારે જીભ એક જ આપી છે પણ તેને કામ આપ્યા બે -વાદ અને વિવાદ. 


આંખ - કાન - નાકને ઓપરેશનથી ઠીક કરી શકાય છે પણ જીભનુ કદી પ્રત્યારોપણ 
(10521611011) થઈ શકતુ નથી. માટે જીભને બહુ સાચવીને વાપરવી. 


આ પાઠ બાળકને નાનપણથી જ શીખવજો. 


મિશન અભિમન્યુ 
૭1૫૪ ॥1110111211011ત| ૭૦1૧1૦૦. 
શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટૃસ્ટ. 


પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


તાઃ- ૨૩/૦૮/૨૦૨૦ 


પોતાના જન્મ દિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય બની સમાજ પ્રત્યેની 
પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 


શ્રી સમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 
પ્રતિનિધિ :- નિલેશ સુરાણી, તલોદ. 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
“સનાતન ધમં પત્રિકા'૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
ડટા હદર સિઉ 


ભગવાન શ્રી ગણેશના ભાઈ કાર્તિકેય નું એક રૂપ "એયપ્પા સ્વામી” નુ સુપ્રસિદ્ધ 
મંદિર કેરાલા મા છે, તે કયા નામે ઓળખાય છે...??? 
સાચો જવાબ :ઃ સબરીમાલા 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા ઃ યોગેશ મૂળજી ભાદાણી - ચેજ્ઞાઈ. 9884668339 


કોઈપણ શુભ કાર્યની શરૂઆત જેમના થી થાય એવા સોના લાડીલા દેવ 
શ્રી ગણેશજી ની બે પતીઓ ના નામ શુ છે? 





આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોચાડીએ આપણો અવાજ.. 


2પ હીટ 


સ્વ. ગંગદાસ શિવજીભાઈ (વાધાણી) દિવાણી, ઉમર વર્ષ - ૭૨ 
કચ્છ - વિરાણી (મોટી), હાલે - બેગ્લોર. 
સ્વ. વાલજીભાઈ દેવજીભાઈ સુરાણી (ભગત), ઉમર વર્ષ - ૮૯ 
કચ્છ - વિરાણી (ગડ), હાલે - કિલ્લા - પારડી. 
સ્વ. અરવિદ નારણભાઈ પારસીયા, 


કચ્છ - હિરાપર ચિલ્લા, હાલે - મુબઈ. 


સ્વ. જયાબેન વાલજીભાઈ ભગત, ઉમર વર્ષ - ૭૦ 
કચ્છ - નખત્રાણા, હાલે - નાગપુર. 
સ્વ. મણિલાલ માવજીભાઈ નરસેઘાણી, ઉમર વર્ષ - ૮૧ 
કચ્છ - વિથોણ, હાલે - નાગપુર. 
સ્વ. રમણીકલાલ દેવજીભાઈ પોકાર, ઉમર વર્ષે - ૭૩ 
કચ્છ - નાગવિરી, હાલે - મુબઈ. 


